A 
Kada ku yi aiki don ku zama mawadaci: 
Ku daina hikimar kanku. 

Za ka sa idanunka ga abin da ba shi ba? 
gama dukiya lalle ne, hakika, 
suna yin fukafukai; 

Suna tashi kamar gaggafa zuwa sama. 


MAG 23:4-5 


Sai ya ce musu, Ku yi hankali, kuma ku yi hankali da 
kwadayi, gama ran mutum ba cikin yalwar abin da ya 
mallaka yake ba. Sai ya yi musu wani misali, ya ce, 
“Kasar wani mai arziki ta yi albarka.” Sai ya yi tunani 

a ransa, ya ce, “Me zan yi, domin ba ni da wurin da zan 
ba da 'ya'yana? Ya ce, ‘Haka zan yi: Zan rushe 
rumbunana, in gina mafi girma. can kuma zan ba da 
dukan 'ya'yan itacena da kayana. Zan ce wa raina, 

Ku rai, kina da dukiya da yawa da aka tanadar shekaru 
da yawa.ku huta, ku ci, ku sha, ku yi murna. Amma Allah 
ya ce masa, Kai wawa, a daren nan za a nemi ranka 

a wurinka. Haka kuma wanda ya tara wa kansa dukiya, 
amma bai wadata wurin Allah ba. LUKA 12:15-21 


... Yara, yana da wuya wadanda suka dogara ga dukiya 
su shiga Mulkin Allah! MARKUS 10:24 


Don me mutum zai amfana idan ya sami dukan duniya 
ya rasa ransa? Ko me mutum zai bayar a madadin ransa? 
MARKA 8:36-37 


Wanda yake son azurfa ba zai koshi da azurfa ba; Wanda 
kuma yake son yalwa da yawa, wannan kuma banza ce. 
MAI-Wa'azi 5:10 


Ku sa kaunarku ga abubuwan da ke sama, ba ga 
abubuwan da ke cikin kasa ba. KOLOSIYA 3:2 


Amma ibada tare da wadar zuci riba ce mai girma. Domin 
ba mu kawo kome cikin wannan duniya ba, kuma hakika 
ba za mu iya fitar da kome ba. Kuma muna da abinci da 
tufa, bari mu wadatu da su. 1 Timothawus 6:6-8 


Kada ku dogara ga zalunci, kuma kada ku zama banza 
a cikin fashi. ZAB 62:10 


Wanda ya yi sata kada ya kara yin sata, sai dai ya yi aiki 
da hannuwansa, yana yin abin da yake mai kyau, domin 
ya sami abin ba da mabukaci. Afisawa 4:28 


Ku sayar da abin da kuke da shi, ku ba da sadaka; 

Ku tanadar wa kanku jakunkuna wadanda ba za su tsufa 
ba, dukiya a cikin sammai, wadda ba ta karewa, inda 
bÞarawo ba ya zuwa, ko asu ba ya lalacewa. Domin inda 
dukiyarka take, can zuciyarka ma zata kasance. 

LUKA 12:33-34 


Amma in kana yin sadaka, kada hannun hagunka ya san 
abin da hannun damanka yake yi: domin sadakarka ta 
kasance a boye: Ubanka mai gani a boye kuma shi kansa 
zai saka maka a sarari. MAT 6:3-4 


Mai albarka ne wanda ya kula da matalauci, Ubangiji zai 
cece shi a lokacin wahala. ZAB 41:1 


Ka kare matalauta da marayu, Ka yi wa matalauta da 
matalauta adalci. ZAB 82:3 


Wanda ya dogara ga dukiyarsa zai fadi. Amma adalai za 
su yi girma kamar reshe. MAG 11:28 


Akwai wanda yake arzuta kansa, amma ba shi da kome, 
Akwai wanda ya talauta kansa, amma yana da wadata 
mai yawa. MAG 13:7 


Wanda ya raina makwabcinsa yakan yi zunubi, amma mai 
jinkai ga matalauci, mai farin ciki ne. MAG 14:21 


Wanda ya ji tausayin matalauci yakan ba da rance ga 
Ubangiji. Abin da ya bayar kuma zai sāke biya shi. 
MAG 19:17 


Gara a zabe suna mai kyau da dukiya mai yawa, alheri 
kuma fiye da azurfa da zinariya. MAG 22:1 


Wanda yake da yalwar ido zai sami albarka; Domin yakan 
ba da abinci daga cikin abincinsa ga matalauta. MAG 22:9 


Mai bayarwa ga matalauci ba zai rasa ba, amma wanda 
ya boye idanunsa, zai sami la'ana mai yawa. MAG 28:27 


